aim'húngin. 

Múnaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendingcc. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓ)N B.TjUíNASON. 

14. árg. WINNIPEG, NÓVEMBER 1899. Nr. 9. 



Samfundir. 

Prédikan út a£ Lúk. 24, 32—36, flutt í Fyrstu lútcrsku kirkju 
í Winnipeg sunnudaginn 22. Okt. af ritstjöra ,,Sam.“ 


Textinn upplesni, sem eg hefi valiö til þess að heilsa upp 
á yör meö á þessari stund, er alþekktr, stór-hátíölegr og inn- 
dæll kafli úr guðs orði. Dýrðlegt brot úr guðspjallasögu nýja 
testamentisins, sem skýrir frá einhverju minnisstœðasta og 
huggunarríkasta atviki, er kom fyrir á æfi lærisveina frelsara 
vors Jesú Krists til forna. Dálítill kapítuli úr æfisögu þeirra, 
sem gjörðist austr í Gyðingalandi eina ógleymanlega kvöld- 
stund, -— að kvöldi fyrsta kristna páskadagsins í mannkyns- 
sögunni.—Eg þarf naumast að gjöra neina sérstaka grein fyrir 
því, hvers vegna eg seildist inn í sjálft páskahátíðar-guðspjall- 
ið eftir texta við þessa guðsþjónustu vora. Yðr hefir vafa- 
laust skilizt það undir eins og þér heyrðuð mig lesa þennan 
guðspjallskafla upp. Hér í textanum er talað um samfundi. 
Og eg var að hugsa um samfundi—vina, sem um hríð hafa 
verið aðskildir. Hugsa um nýafstaðna fjarvist mína frá 
heimili mínu og þessum mínum kæra söfnuði. Hugsa um 
mig og mína, sem höfum verið langferðamenn. Hugsa um 






I3ó 


farsæla ferS og gleðilega heimkomu. Hugsa um þaö, hve 
guö hefir veriö oss góör, — hans náð oss ferðamönnunum til 
handa í þessari fimm mánaöa útivist, hans mildu varðveizlu á 
lífi voru þennan tíma bæöi á sjó og landi, bæöi á degi og 
nóttu. Hugsa um hiö margfalda fagnaöarefni, sem drottinn 
hefir veitt oss í og með þessari ferð. Unaðinn af skoðan 
breytilegrar og stórskorinnar náttúru á fjarlægum stöðvum, 
úti á íslandi. Hlý vinahót frá fornum og nýjum kunningjum. 
Margar angrblíðar endrminningar frá fyrri árum þar á ætt- 
landinu kæra rifjaðar upp ; margar fornar hugönæmar myndir 
á ný mótaðar inn í sálir vorar. Gömul saga orðin eins og ný 
saga. Hið fjarlæga orðið nálægt. Og svo kom saga j?essa 
safnaðar nú við heimkomuna hingað í hennar ýmsu megin- 
atriðum líka fram í huga mínum. Reynsla mín hér í sam- 
bandi við umliðna æfisögu safnaðarins. Persónuleg reynsla 
og félagsleg reynsla á þessum stöðvum, ýmist til gleði, ýmist 
til hryggðar, en æfinlega að því leyti, sem guð fékk að ráða, 
til blessunar. Kærleikr og tryggð frá félagsbiœðrum og fé- 
lagssystrum hér — það var með í þessari reynslu, einn mik- 
ilsverðr, marg-þakkarverðr þáttr í þessari reynslu. M ér þótti 
og þykir vænt, inndælt, að vera kominn aftr hingað heim. 
Um þetta var eg að hugsa og í þeim hugsunum miðjum 
minntist eg þessara spyrjandi orða í upphafi texta vors : 
,,Brann ekki hjarta okkar í okkr meðan hann talaði við okkr 
á veginum og útlagði fyrir okkr ritningarnar ? ‘ ‘ þetta var hið 
fyrsta, sem stýiði núveranda textavali mínu. Eg endrtók 
þessi orð, gjörði þau að mínum orðum, og svaraði þeim hik- 
laust játandi. því mér var það fyllilega ljóst, að sá hinn 
sami, sem við er átt í þessari ritningargrein, hinn krossfesti 
og upprisni drottinn Jesús Kristr, var líka með okkr á vegin- 
um, á ferðalaginu öllu frá upphafi til enda, — var með í hinu 
ýmsa inndæla og elskulega, sem bar fyrir augu og eyru, stóð 
áminnandi, styrkjandi, gleðjandi, frelsandi á bak við allar 
hinar kæru endrminningar frá liðnu tíðinni, var í gegnum það 
allt við oss að tala. Mér var það al-ljóst, að þegar hjartað 
brann í brjósti mínu á ferðinni, þá var brennipunktrinn ein- 
jmitt hann. Hann var þar hjá oss með sínum hlýja, brenn 



heita kærleika til þess að minna oss ferðamennina á það, sem 
dýrmætast er til í guðs orði og útleggja fyrir oss ritningarnar. 

Vinir mínir ! Hann er ávallt með oss öllum, veikum og 
vanmáttugum lærisveinum hans, á vegferð lífs vors, þó að 
augu vor, því miðr, sé einatt svo haldin, að þau sjái hann 
ekki eða þekki hann ekki. Sérhvað eina í æfikjörum vorum, 
allt — undantekningarlaust allt — í umheimi vorum, allar 
myndirnar í mannlífinu og náttúrunni, sem bera fyrir augu 
vor á lífsleiðinni, — það eru allt eins mörg brot af einni alls- 
herjar dœmisögu, sem kristnir menn geta lesið og eiga að lesa 
út úr sömu lærdómana, sem fyrir oss liggja beinlínis opinber- 
aðir í frelsisorði kristindómsins, — óþrotlegar, ómetanlegar 
líkingar, sem hann, er ræðr yfir náttúrunni og mannkynsögu- 
ganginum, leggr fram fyrir augu vor til þess að halda endr- 
minningunni um hin ýmsu atriði kristindóms-opinberunarinn- 
ar sívakandi í sálum vorum. pví frá honum og fyrir hann og 
til hans eru allir hlutir. Hann, frelsarinn, drottinn vor Jesús 
Kristr, hefir stöðugt verið að tala við oss nú á ferð vorri. 

Eins og þér vitið hefi eg á þessum tíma, sem eg hefi 
verið burtu frá söfnuði mínum og heimili, haft hvíld frá em- 
bættisstarfi mínu og nálega ekkert átt við prédikan orðsins. 
En drottinn hefir hinsvegar á ýmsan hátt allan þennan tíma 
verið að prédika fyrir mér, á margvíslegan hátt verið að 
brýna fyrir mér hinar dýrmætu lexíur fagnaðarboðskaparins, 
minna mig ýmist beinlínis eða óbeinlínis á, hvað sí og æ þarf 
að prédika, og þá líka, hvað eg endilega yrði að prédika, 
þegar eg aftr tœki hér til starfs, gefa mér heilaga hvöt, ef 
unnt væri, ómótstœðilega hvöt, til þess að prédika orðið svo, 
að tilheyrendr mínir aldrei þyrfti að missa sjónar á eða í 
hugsunum sínum að fara fram hjá brennipunkti þess orðs — 
hinni frelsandi náð guðs í Jesú Kristi. 

Og svo kem eg þá, brœðr og systr, fram fyrir yðr nú með 
samskonar vitnisburð, sömu játning, sama fagnaðarefni, eins 
og hinir tveir samferðamenn, er sögubrot texta vors skýrir 
frá, lögðu fagnandi og sigrihrósandi fram fyrir hóp hinna læri- 
sveinanna, þegar þeir hittu þá aftr í samkomusalnum í Jerú- 
salem nýkomnir úr ferðinni til Emmaus á páskadagskvöld. 



132 


Hlýt að segja viö ySr nú, þegar vér hittumst aftr á þessum 
staS, hiS sama og þeir sögSu vinum sínurn viS þá samfundi, 
þó aS trú mín vitanlega sé veik, þó aS eg hátíSlega játi, aS eg 
enn eins og áSr ber fjársjóS trúarinnar í brothættu leirkeri. 
þeir sögSu frá því óvænta og óumrœSilega gleSilega atviki, 
sem viS hafSi boriS á veginum, aS meistarinn þeirra, Jesús, 
sem þeir þrem dögum áSr höfSu horft á eftir út í hinn grimma 
kvaladauSa krossfestingarinnar og hugSu sig hafa misst óaftr- 
kallanlega út í geigvænt myrkr grafarinnar, væri á lífi, hefSi 
slegizt óþekktr í för meS sér á Emmaus-göngunni, hefSi — 
enn þá óþekktr — talaS viS sig á veginum og útlagt fyrir sér 
ritningarnar meS þeim áhrifum, aS hjörtu þeirra tóku aS 
brenna, og aS þeir síSan, þegar inn í þorpiS var komiS Og þeir 
sátu undir borSum meS honum, hefSi þekkt hann í því hann 
braut þeim brauSiS. Og eg vitna hiklaust hiS sama. Hann 
var enn meS á veginum. Hann var oss samferSa. þegar 
hjartaS brann af hinu ýmsa inndæla, angrblíSa og elskulega, 
sem fyrir kom á ferSinni, þá var hann þar sjálfr f eigin 
heilagri lifandi persónu í og meS, vitnandi um sinn eigin 
frelsanda kærleik, minnandi á og útleggjandi fyrir oss ritning- 
arnar. Og þegar hann svo aftr og aftr braut oss brauSiS í 
andlegum skilningi, talaSi beinlínis til vor í orSi hins eilífa 
lífs, þá var ómögulegt annaS en aS hafa þaS fyrir satt, aS þaS 
var hann sjálfr, sem hélt á hjartanu, veiku, en brennanda, í 
almáttugri kærleikshendi sinni. — Og svo vil eg þá biSja góS- 
an guS þess, aS þegar hjarta mitt framvegis tekr aS brenna 
út af fagnaSarefni eSa hryggSarefni þvíhinuýmsa, sem ókomin 
æfikjör mín kunna aS hafa í för meS sér, aS þegar hjarta mitt 
kemst viS af því eSa því, sem framvegis verSr fyrir mér á 
vegferS lífsins, þá verSi þaS hann, frelsarinn minn krossfesti 
og upprisni, sem ræSr yfir þeirri tilfinning, þá leiSi sú tilfinn- 
ing mig beint til hans, svo aS eg viS æfilokin geti hátíSlega 
vitnaS um þaS, aS hann hafi stýrt ferS lífs míns og sé enn 
meS mér frelsandi á leiSinni út í dauSann. En þá einnig 
engu síSr biSja þess, aS sama verSi lífsreynslan fyrir ySr öll- 
um, sú, aS hann sé meS ySr á ySar vegferS á sarna hátt og 
þér hafiS lært aS þekkja hann sem blessaSan leiStoga lífs ySar, 



133 


helgaö honum hjarta yöar og trúaö honum fyrir yör bæöi í 
blíöu og stríöu, bæði í lífi og dauða. 

En þetta er aö eins partr af fagnaðarefni því, sem nú við 
samfundi vora eftir aðskilnaðinn ætti aö vera uppi á teningn- 
um, að eins einn þáttr af hinni kristilegu samfundalexíu, sem 
texti vor kemr með og leggr oss upp í hendrnar. Fagnaðar- 
efniö er enn miklu, miklu víötœkara. Textinn bendir miklu, 
miklu lengra. Ekki að eins aðkomumennirnir, sem þar er 
frá sagt, höfðu mikinn fagnaðarboðskap aö flytja félögum sín- 
um og ástvinum, sem fyrir voru. Ekki að eins j?eir gátu vitn- 
að um það, að hjörtu þeirra hefði brunnið út af því, sem fyrir 
þá hafði komið á ferð þeirra. Ekki að eins þeir höfðu sann- 
fœrzt um það, að meistarinn krossfesti var á lífi og hafði verið 
með þeim og talað við þá á veginum. þeir, sem fyrir voru, 
höfðu í fjarveru hinna orðið fyrir alveg sömu náðinni, haft 
nákvæmlega samskonar reynslu sér til fagnaðar og frelsun- 
ar. Frelsarinn hafði jafn-mikið verið að hugsa um lærisvein- 
ana, sem sátu heima, eins og um ferðamennina. Svo að 
þegar hinir síðar nefndu lærisveinar komu með sín nýju tíð- 
indi og sinn nýja fögnuð, þá gátu hinir, sem fyrir voru, heils- 
að upp á þá fagnandi og sigrihrósandi út af því, að Jesús 
hefði líka minnzt þeirra og sannfœrt þá um náðarnávist sína. 
,,þeir fundu þá ellefu saman safnaða“ — segir textinn—, ,og 
þá, sem með þeim voru, sem sögðu: ,Drottinn er sannarlega 
upprisinn og hefir birzt Símoni'. “ — Svona voru þeir sam- 
fundir. Svona heilsuðu hvorir upp á aðra. Svona mœttust 
vitnisburðir trúarinnar og fagnaðarkveðjurnar komandi úr 
ýmsum áttum. Og svona ætti vissulega vorir samfundir að 
vera. Svona ættum vér að geta heilsað hvorir upp á aðra. 
Og svona vona eg að heilsunum vorum sé í raun og veru 
varið. 

Að líkindum skortir marga hér í hópi safnaðarins þann 
styrk og þá djörfung trúarinnar, sem útheimtist til þess að 
geta lagt fram opinberlega eins hiklausan vitnisburð um ná- 
vist hins upprisna frelsara eins og kemr svo fagrlega fram í 
texta vorum hjá hvorumtveggja mönnunum, sem þar mœtt- 
ust og heilsuðust. Og vafalaust eruð þér allir fúsir til að játa 



134 


Veikleik trúar yðar. Og flestir fyrirveröa sig líklega aö láta 
nokkur stór or 5 til vitnisburöar um persónulega kristilega trú- 
arreynslu til sín heyra opinberlega frammi fyrir almenningi. 
Berandi kvíöboga fyrir því,aö þeim veröi í ókominni tíö ofvax- 
iö að standa viö slík stór orö í lífi sínu. Hræddir um, aö þeir 
út af slíkum orðum kunni að veröa sér til minnkunar. Vit- 
andi, aö mannshjartað er óstööugt og tilfinningum þess í hina 
góöu og drottinlegu átt marg-oft alls ekki aö treysta. Og eg 
tek þá auömýktar-meövitund í Jesú nafni góöa og gilda. En 
engu aö síör hlýt eg líka í hans nafni aö ganga út frá ]?ví eins 
og nokkru sjálfsögðu, að í sálum yðar allra, sem í einlægni 
viljið vera lærisveinar Jesú Krists, ómi undirrödd, sem vitnar 
um sannleik kristindómsins og meðal annars sérstaklega um 
það, aö hann sjálfr, mannkynsfrelsarinn, sé á lífi; og ekki að 
eins á lífi í óendanlegri fjarlægö, einhversstaöar langt burtu 
hið efra út í himinblámanum, eöa í hinni óaðgengilegu himn- 
esku dýrð, að sínu leyti eins og guðs börnin, sem hér hafa 
skilið við, þegar pílagrímsgöngu þessa lífs var lokið, — heldr 
líka sé hann hér á lífi og persónulega með öllum sínum læri- 
sveinum.styrkjandi þá, áminnandi, huggandi, gleðjandi, frels- 
andi, blessandi, nákvæmlega eins og hann var með lærisvein- 
um sínum til forna eftir upprisuna.bæði þegar þeir voru á ferð 
og þegar þeir héldu kyrru fyrir. þau brunnu — hjörtun í læri- 
sveinunum á Emmaus-göngunni—áðr en þeim var orðið það 
ljóst, hver það var, sem slegizt hafði með þeim í ferðina og 
var að tala við þá, hrygga, kvíðandi og vonlausa, á veginum. 
Seinna þekktu þeir hann, og þá voru þeir ekki lengr í neinum 
vafa um það, að það var hann, og ekkert annað, sem var 
valdr að því, að hjörtu þeirra tóku að brenna. Hvað var sá 
bruni hjartnanna ? — hin sára, en sæluríka tilfinning í þeirra 
innra manni ? — hinn blessaði sársauki í brjósti þeirra ? það 
var ekkert minna en hann sjálfr, úthellandi hinum milda, 
frelsanda kærleik sínum út yfir reynslu þeirra eigin lífs, hann 
sjálfr til þeirra kominn með blessan eilífs lífs út yfir og inn í 
raunirnar og sorgirnar þeirra, hann sjálfr með náðarnávist 
sinni látandi hið mesta böl verða að hinni mestu blessan, — 



135 


hann sjálfr, hinn krossfesti og upprisni drottinn Jesús Kristr, 
haldandi á þeim meö öllu því, sem þeir áttu, í almáttugri 
frelsarahendi. 

Vinir mínir, brœör og systr í þessum söfnuöi ! Hafiö þér 
ekki aftr og aftr á liðinni æfitíð haft merki þess, að frelsarinn 
var með yðr ? að ósýnilegr leiðtogi var með yðr, segjandi yðr 
til vegar og sýnandi yðr, hvar lífsblessan yðar lá ? Og hafið 
þér ekki meðal annars á þessum mánuðum, sem liðnir eru 
síðan eg átti hér tal við yðr síðast, að minnsta kosti öðru 
hverju kennt návistar hans ? Hefir daglega lífið yðar ekki 
yðr vitanlega að einhverju leyti verið samtengt við hann, 
snortið af anda hans persónulega, styrkt af orði hins eilífa 
lífs, sem frá honum er út gengið ? Hafið þér ekki við og við 
reynt það, að hjörtu yðar komust við á líkan hátt og læri- 
sveinanna til forna, þá er hinn ókunni samferðamaðr talaði 
við þá og útlagði fyrir þeim ritningarnar ? J»ér hafið heyrt 
rödd hans alveg víst í orði því, sem yðr hefir verið boðað hér 
í kirkjunni meðan eg var burtu. Hann hefir verið hjá yðr 
við guðsþjónustufundi yðar hér á þessum stað. En hann var 
hjá yðr líka utan kirkju á heimilunum og við hin veraldlegu 
liversdagsstörf. Ef störfin hafa heppnazt, þá var það hann, 
sem lét þau heppnast, úthellti yfir þau blessan sinni. Að því 
leyti, sem þér nutuð gleði, saklausrar gleði, þá var hann með 
yðr. Hann gaf yðr gleðina. Var sjálfr ]?ungamiðjan í þeirri 
gleði. Og að því leyti, sem þér hafið kennt hryggðar, heilagr- 
ar hryggðar út af syndinni eða mótlætinu, sjálfra yðar eða 
annarra, þá hefir hann líka þar verið með yðr, — takandi á 
hjarta yðar svo, að það beinlínis tók til að brenna. Orlög 
lífs yðar margra hafa stundum komið hart og sárt við yðr — 
vafalaust líka nú í næstliðinni tíð, nú meðan eg var yðr fjar- 
lægr að líkamanum til. En í rauninni var það hann, sem þá 
var til yðar komandi og minnti yðr gegnum sársaukann á það, 
sem dýrmætast er af öllu, sæluefnið eilífa, sem er hann sjálfr. 
þetta vitnar áreiðanlega samvizka hvers einstaks í safnaðar- 
hópnum, hin guðlega undirrödd í hjörtum einstaklinganna. 
Og ef þér að eins sinnið þeirri undirrödd, þá veit eg með vissu, 
að þér getið ekki annað en sagt hátíðlegt og hjartanlegt já og 



amen viS ]?eirri yíirlýsing frá mér nú viö samfundi vora, að 
frelsarinn hafi veriS meö á næstliöinni tíS, eruS fúsir til að 
taka heilsan minni með sömu hugsan eins og lærisveinarnir í 
Jerúsalem, sem þar voru fyrir, tóku vitnisburSi hinna tveggja 
félaga þeirra, sem um hríö höföu skiliö viS þá, þegar fundum 
bar aftr saman á páskadagskvöld. 

En þaS í sögu texta vors, sem varðar meiru en allt ann- 
aö, þaö, sem eg nú hlýt að leggja lang-mestu áherzluna á, er 
þó enn eftir. Og þaö er þetta : þegar aökomumennirnir 
höföu mœtt félögum sínum, sem fyrir voru í samkomusalnum 
í Jerúsalem, og þegar hvorirtveggja höfðu heilsazt og bor- 
ið fram vitnisburði sína á víxl, látið hvorir til annarra 
fögnuS frá sér út ganga út af því, sem fyrir þá hafði komiS 
hvora í sinni áttinni, þá stóð Jesús í eigin lifandi persónu þar 
hjá þeim, mitt á meðal þeirra, og heilsaði sjálfr upp á þá, 
segjandi : ,,Friðr sé meS yör!“ þetta er yör og mér nú 
meira virði en allt hitt í hinni fyrirliggjandi samfundalexíu. 
þér þurfiS nú, ef vill, ekkert tillit aS taka til vitnisburðarins, 
sem kemr frá mér, langferðamanninum, nýkomnum heim til 
ySar, ■ um ? persónulega, kristilega lífsreynslu mína í þessari 
útivist. Og eg gæti líka látið vera að taka neitt tillit til trú- 
arlegrar lífsreynslu ySar á sama tíma, sleppt öllum getgátum 
um þaö, að þér hljótiS aS hafa fengið endrteknar sannanir 
fyrir návist frelsarans, persónulegum kærleiks-afskiftum hans 
af yðr í liðinni tíð. Vér gætum, ef til vill, efazt hvorir um 
annarra áreiðanlegleik aS því er þaö snertir, aö lesa rétt úr 
táknum tímanna og vorrar eigin æfisögu. Vér gætum dregið 
stryk yfir allt sjálfum oss tilheyranda í liðnu tíðinni. Og til 
þess aS fagnaðarefni það, sem nú skal sérstaklega á bent sam- 
kvæmt textanum, fái komið út í allri þess fylling og dýrö, er 
víst lang-bezt að hvorttveggja hitt sé allra snöggvast látið 
hverfa. Drottinn vor Jesús Kristr er hjá oss nú. Hann er 
hér mitt á meðal vor meS hinni frelsandi náS sinni og heilsar 
upp á oss, hvern út af fyrir sig og alla saman í einum hópi, 
nákvæmlega alveg eins og hann heilsaði upp á lærisveina sína 
forSum, þá, sem voru nýkomnir úr Emmaus-förinni, og þá, 
sem fyrir voru þar í samkomusalnum í Jerúsalem: ,,FriSr sé 



137 


með yðr !“ Hann vill nú vera meö oss öllum, heilsar svo 
milt og blítt upp á oss alla, býör oss öllum friS, hinn himn- 
eska blessaöa friS, sem heimrinn getr ekki gefiS. þessu má 
enginn gleyma. Og á þetta skal nú öll áherzlan lögö. Öll- 
um tilheyrir þessi kveSja. Öllum undantekningarlaust er 
boöinn þessi friSr, án alls tillits til J?ess, hvernig aö undan- 
förnu hefir veriö búiö um hnútana til tryggingar hinu persónu- 
lega lífi. þá, sem hafa veriö honum nálægir, og þá, sem hafa 
veriö honum fjarlægir, kallar hann á alla eins, og býSr þeim 
sinn friö, — frelsan frá syndinni fyrir blóS friðþægingarinnar 
og samfara þeirri frelsan þann friö hjartans, sem œöri er öll- 
um mannlegum skilningi. FriSi guös er fyrir Jesúm Krist út- 
hellt yfir þessa syndugu jörS. Heilögum friöi eilífs lífs inn- 
blásiö í hjörtu einstaklinganna allra, sem meötaka hinn kross- 
festa og upprisna guös son eins og lausnara sinn, leiötoga á 
æfiförinni, drottin síns lífs. þarna er ráögáta lífsins leyst. 
þarna er hinn frelsandi brennipunktr í lífi einstaklinganna 
allra, sem mynda mannkynssöguna. Og þarna er jafnframt 
miöpunktr kristindómsopinberunarinnar. Eins og þaö líka 
var miöpunktr í lofsöng hinna himnesku herskara á jólanótt- 
inni, þegar frelsarinn fœddist: ,,Dýrö sé guöi í upphæöum, 
friðr á jöröu og velþóknan yfir mönnunum!“ Hann kom í 
heiminn, úr hinni himnesku dýrS niSr á land syndanna, sorg- 
anna og kvalanna, til þess aö útvega mönnum þennan frið. 
Og ósýnilegr er hann eftir líkamlega burtför sína hér hjá oss, 
gengr viö hliö vora og býör hverju mannsbarni þennan friö. 
NáS sé meö yör og friör frá guSi fööur fyrir drottin vorn Jes- 
úm Krist! þannig hljóöar hiS postullega kveöjuorS marg- 
endrtekiS. Og þessi kveöja fylgir kristindómsorðinu hvert 
sem þaö berst út um hinar jarSnesku mannabyggðir. Og 
hvar sem syndug mannssál gengr frelsaranum á hönd og tekr 
aS lifa meö honum og í honum, þá verör kveSjan þessi milda 
og blessaða að áhrínsorði. 

Ó, kærir tilheyrendr ! þér eruö allir ferðamenn, allir 
meira eöa minna þreyttir ferðamenn, sumir dauöþreyttir, svo 
liggr viS, aö þér hnígiö örmagna niSr til jarSar, sumir, ef til 



138 


vill, alveg uppgefnir. þér þráið hvíld — hvíld og fri' 5 . Heyr- 
iö þá ávarp hins upprisna Jesú, sem leiö og dó fyrir yör : 
,,Komið til mín allir, þér, sem erviðið og þunga eruð hlaðnir; 
eg vil gefa yðr hvíld. “ Og þetta, hið inndæla kveðjuorð hans 
í texta vórum : ,, Friðr sé með yðr ! “ þiggið þá hvíld, allir 

hinir þreyttu. Meðtakið þann frið, þér allir, sem finnið til 
þess, að þér standið uppi í stríði og baráttu. Ekki er endi- 
lega við því að búast, að baráttan hætti undir eins við það, að 
ganga frelsaranum í hjartans alvöru á hönd. Eins líklegt, að 
hún haldi áfram, ef til vill einmitt harðari að sumu leyti fyrir 
bragðið, — eins og svo greinilega kemr fram í æfisögu læri- 
sveina Jesú til forna. En öllum slíkum skal veitast hvíld í 
þreytunni og friðr í baráttunni. 

Höldum áfram vinnu vorri, þótt þreytandi kunni að vera, 
vonglaðir, trúaröruggir í Jesú nafni, með fyrirheitið hans um 
hvíldina í huganum. Og göngum út í áframhaldandi baráttu 
fullvissir um að geta fyrir trúna á hann og samlífið með hon- 
um haldið hinum blessaða guðlega friði í sálum vorum. 

Með þessu gæti eg nú endað mál mitt í þetta sinni, vit- 
andi, að eg hefi hér, eftir því, sem eg hefi haft máttinn til 
beint hugum yðar, kærir tilheyrendr, að meginatriði trúarer- 
indis þess, sem fyrir oss liggr í texta mínum, fyrirheitinu frá 
frelsaranum um frið til handa öllum lærisveinum hans. En eg 
má ekki enda rœðu mína svo, að eg ekki með nokkrum orðum 
minnist missiraskifta þeirra, sem nú — enn einu sinni á æfi 
vorri — eru yfir oss að líða. Vetrinn er byrjaðr. Eftir hinu 
gamla tímatali þjóðar vorrar byrjaði vetrinn í gær. Og þó að 
sú kalda, harða og dapra árstíð, sem nefnd er vetr, sé vitan- 
lega ekki fullkomlega gengin í garð hér hjá oss í ríki náttúr- 
unnar, þá er þó talsvert af reglulegum vetrarmerkjum, for- 
boðum þeirrar árstííar, þegar komið fram. Uppvisnuð jörð. 
Meiri kuldi en áðr í loftinu. Lítið eitt snjóað, þótt nú sé aftr 
upp tekið. Fullkominn haustbragr yfir öllu. ímynd dauð- 
ans í öllum áttum. J)að liggr líklega í eðli vor allra, að 
kvíða fyrir vetrinum. Eða, ef menn ekki beinlínis kvíða fyrir 
þeirri árstíð, þá knýr hún þó alla, sem nokkuð hugsa og ekki 
eru alveg hættir að finna til, til háalvarlegra hugleiðinga. J)ví 



139 


vetrinn í náttúrunni er eitt standanda drottinlegt tákn þess í 
lífsörlögum vorum, sem náttúrlegri tilfinning vor allra stendr 
hvað mestr stuggr af. Aö sínu leyti eins og hin milda og 
frjóa árstíS, sumariö, er stööug ímynd þess í örlögum vorum, 
sem mönnum ósjálfrátt þykir svo vænt um. Sumariö er 
ímynd lífsgleöinnar og meölætisins. Og jafnvel lífsins sjálfs. 
Vetrinn hinsvegar er ímynd mannlífssorganna og mótlætisins. 
Og enn meira : líka beinlínis tákn dauöans, hins líkamlega 
dauöa. þessar tvær svo undr ólíku árstíöir mœtast hér á 
stöðvum vorum einmitt nú. það er eins og tvær lifandi per- 
sónur, út sendar úr öðrum heimi, sé hér staddar, standandi 
sín hvorum megin ákveðinnar, en ósýnilegrar landamerkja- 
línu, réttandi út hendr sínar hvor að annarri til að heilsast 
eða kveðjast. Hér eru þá líka reglulegir samfundir, eins 
verulegir samfundir eins og þeir, sem textinn minn hefir gefið 
mér tilefni til að tala um hér á undan í rœðu minni, þó að 
þessir samfundir sumarsins og vetrarins sé með nokkuð öðru 
móti. Sumarið er að kveðja. Vetrinn er að heilsa. Kveðj- 
an er til vor, og heilsanin er til vor. Sumarið kom með góð- 
ar gjafir oss til handa. Og við þeim er vetrinn aö taka, líka 
oss til handa. Góðar og hugðnæmar voru þessar sumargjafir, 
—því sumarið var blessað sumar. Af gjöfum sumarsins eig- 
um vér að all-miklu leyti að lifa á komanda vetri og fylla með 
þeim forðabúr vor. það eru bæði líkamlegar og andlegar 
gjafir. Vinir mínir! Gleymið ekki að þakka góðum guði fyr- 
ir þær og biðja hann að leggja yfir þær himneska blessan sína. 
Biðjið hann um náð til að ávaxta hinn fengna vetrarforða yðr 
til eilífs lífs. 

En vetrinn kemr líka með sínar sérstöku gjafir í viðbót 
við þær, sem hann tekr við af sumrinu, oss öllum til handa til 
afnota og ávöxtunar. Vetrinn í bókstaflegum skilningi og 
vetrinn sem tákn. Kalda og harða tíðin er líka blessan. 
Jörðin hefir fengið hvíld, sem hefir það í för með sér, að hún 
fær safnað kröftum til nýrrar framleiðslu og nýs lífs með næsta 
komanda sumri. Látum vetrar-stormana blása og frostið 
binda vötnin saman og læsa sig langt niðr í jarðveginn. Jörð- 
in fær hvíld á meðan, og hvíldin leiðir á sínum tíma til alls- 



140 


herjar upprisu í jurtaríkinu. Og meðan jörðin hvílir sig, er 
oss, skynsemi og frjálsræSi gœddum verum, mönnunum, líka 
augsýnilega bent til þess aS leita sálum vorum heilagrar sabb- 
atshvíldar. Á þeim árstíma enn þá fremr jafnvel en á hinni 
blíSu sumartíS.—■ En svo er að hugsa um vetrinn að því leyti, 
sem hann er tákn frá drottni. Hann táknar eins og eg sagði 
harðneskjuna í æfikjörum vorum. Hann táknar eymdarkjör 
hins fátœka Lazarusar í einni ógleymanlegri dœmisögu frels- 
arans. Hann táknar Job í hinum grátlegu sjúkdómsharm- 
kvælum. Hann táknar Jóhannes skírara í böndunum, postul- 
ana í dýflissunum, Stefán hníganda undir grjóthríðinni. Hann 
táknar hina makalausu píslarsögu drottins vors Jesú Krists; 
og þar sem hann heilagr leið einn fyrir alla og tók inn í þá 
píslarsögu þrautir og þjáningar gjörvalls mannlífsins, þá tákn- 
ar vetrinn auðvitað mótlætiS allt í mannkynssögunni, mótlæti 
góðu mannanna og meira aS segja líka mótlæti vondu mann- 
anna. En hvernig er nú allsherjar lögmál lífsins, að því, er 
til mannanna kemr, og að því, er mótlætið snertir. það er 
svona: Gegnum margar þrengingar byrjar oss inn aS ganga í 
guðs ríki. GóSu mennirnir, sem lifað hafa, hafa víst lang- 
flestir—til þess ekki að segja allir—að meira eða minna leyti 
verið mótlætismenn. Fyrir mótlætiS drógust þeir enn nær 
guSi en ella hefSi getaS orðiS, —styrktust og hreinsuSust í eld- 
raunum mótlætisins. Og veruleg mikilmenni í guðlegum 
skilningi hafa áreiSanlega engir orðið, sem aS öllu leyti hafa 
komizt hjá slíkum eldraunum. Og aS því, er til vondu mann- 
anna kemr, þá er vitanlega lang-mest von um það, aS þeir fái 
frelsazt úr þrældómi syndanna og orðið góSir menn, beygt odd 
af oflæti sínu og í auðmýkt hjartans lagt sig undir vilja guSs, 
stjórn mannkynsfrelsarans, þegar þeir fyrir alvöru eru teknir 
til nauSugir viljugir að vaSa hina köldu dauSamóSu mótlætis- 
ins. Svo vetrinn í bókstaflegum skilningi og þaS, sem þeirri 
köldu árstíð samgildir í mannlegum æfikjörum, er í sjálfu sér 
góð guðs gjöf, sem engu síðr er vert aS þakka drottni fyrir en 
sumarið og þaS, sem þaS táknar í lífi voru. Vetrinn bæði í 
bókstaflegum og andlegum skilningi getr orðið oss öllum til 
stórkostlegrar blessunar. Hann á aS verSa þaS og hann verðr 



I4i 


það alveg víst, ef vér göngum inn í hann og undir honum með 
sannri og lifandi trú á mannkynsfrelsarann Jesúm. I og með 
trúnni á hann, gegnum sjónauka þann, sem hann hefir gefið 
oss, lærisveinum sínum, sjáum vér jafnvel enn þá meiri dýrð 
á vetrarhimninum en á sumarhimninum. Og þá fyrst, þegar 
vér höfum fest augu vor við þá dýrð, dýrðina, sem vetrarríkið 
opinberar, getum vér til hlítar lært að meta sumarið og sum- 
argjafirnar rétt og notað það og þær oss til fullkominnar bless- 
unar.—Og hugsum nú síðast um vetrinn sem tákn sjálfs dauð- 
ans. J»að er háalvarleg hugsan. En fyrir þá alla, sem vita 
af frelsaranum með sér veranda, komnum til sín með hjálp- 
ræði friðþægingarinnar og hinn himneska frið, er það sigri- 
hrósandi hugsan. 

í hans nafni sé þá vetrinn oss öllum velkominn í þetta 
sinn. Og þegar vetrarríkið í æfikjörum vorum fellr yfir, hve 
nær sem það verör, þá sé það líka í hans nafni velkomið. Og 
dauðinn, þegar hann ber að höndum, sömuleiðis fyrir hans 
kærleikskraft velkominn. Og þegar allt þetta er velkomið, 
þá verðr gott að hugsa til samfundanna hinum megin. 


f 

Sitt livað smávegís út aí Islaucls-ferðiuni. 

Ritstjóri ,,Sam. “, séra Jón Bjarnason, kom ásamt konu 
og börnum og séra Friðrik J. Bergmann úr íslands-ferðinni til 
Winnipeg 18. Okt. Séra Rúnólfr Marteinsson hefir meðan á 
þessari Islands-ferð stóð í nafni séra Jóns annazt ritstjórn 
,,Sameiningarinnar“. Síðan hefir hann ferðazt til Nýja ís- 
lands og vinnr þar nú að kristindómsmálum um hríð. Heim- 
sœkir væntanlega fleiri íslendinga-byggðir rétt bráðum. 

Vestr-íslenzku ferðamennirnir dvöldu á íslandi frá 29. 
Júní til 26. September og ferðuðust víða um land. Séra Jón 
flutti rœðu um ferðina og ástandið á íslandi á opinberri sam- 
komu í Winnipeg hinn 30. Okt. Og flytr ,,Lögberg“ ágrip 
af þeirri rœðu. Um kirkjulífið og trúarmálin þar er þó ekkert 
sagt í því ágripi, enda snerti rœðan það efni að eins lítið. þeir 



142 


séra Friörik og séra Jón fluttu hvor um sig tvær prédikanir í 
Reykjavík. Og út um land prédikaði hinn fyrr nefndi á þess- 
um stöSum: Akreyri, Sauöárkjók og Eyrarbakka. Og hinn 
síöar nefndi aö Stafafelli í Lóni,Laugardœlum í Flóaog Görö- 
um á Álftanesi. Fám dögum áðr en þeir stigu á skip til 
burtfarar frá íslandi tóku þeir þátt í trúarsamtalsfundi einum 
í Reykjavík, sem séra Jóhann þorkelsson prófastr—dómkirkju- 
prestrinn—kvaddi til. Umrœöuefnið var: sannr kristindómr. 
Fundr þessi, sem haldinn var að kvöldi dags í hinum prýði- 
lega samkomusal Iðnaðarmannahússins þar í bœnum, .var 
einkar vel sóttr og stóð yfir fjórar klukkustundir. það er víst 
fyrsti fundr þeirrar tegundar í sögu íslands. Og ef nokkuð 
má marka tilhneigingar Reykvíkinga í trúarlífsáttina og al- 
mennings yfir höfuð, eftir þvi, sem kom í ljós á þessum fundi, 
þá er óhætt að fullyrða, að þær sé all-sterkar. Menn þrá á- 
reiðanlega nú þar heima meira ljós, og það einmitt sannkristi- 
legt trúarljós. Miklu miklu fleiri sóttu samtalsfund þennan 
en fengið gátu sæti. Og biðu samt fundarloka í kyrrð og þol- 
inmœði eins og ekkert væri að, hlustandi á umrœðurnar með 
sívaxandi eftirtekt og ánœgju. Og þegar fundi var slitið um 
miðnætti, þá voru víst ekki fáir, sem þótti langt um of snemma 
hætt, enda heyrðu menn suma segja, að þeir hefði fegnir vilj- 
að sitja á fundinum alla nóttina. Hinn lögskipaði héraðs- 
fundr fyrir Kjalarnessprófastsdœmi var haldinn í Reykjavík 
rétt um sama leyti. Og varð það þar að ályktan, að fara nú 
framvegis að halda svona lagaða trúarsamtalsfundi á ýmsum 
stöðum í því héraði. 

Hinar fimm prédikanir, sem séra Friðrik J. Bergmann 
flutti á íslandi í sumar, lét hann, rétt áðr en hann lagði á stað 
þaðan, prenta í Reykjavík. Aðal-titill þess ritlings, sem er 
vandaðr mjög að frágangi öllum, er Eina líjið. Efni prédik- 
ananna er: Kröfur kærleikans,—Baráttan gegn hinu illa,—• 
Elskar þú frelsara þinn ?—Leggr þú líf þitt í fjárhirzlu drott- 
ins ?—Uppsprettur hjálpræðisins.—Séra Friðrik gaf stóran part 
af upplaginu til stuðnings unglingafélagsskapnum kristilega í 
Reykjavík, sem nafni hans, Friðrik Friðriksson, guðfrœðis- 



143 


stúdent á prestaskólanum, stór-merkr og einkennilegr kristin- 
dómsvinr, hefir meö aðdáanlegum dugnaöi komið á fót og 
heldr uppi. En hitt allt af upplaginu tók höfundrinn með sér 
hingað vestr, og er það nú til sölu hjá honum, Halldóri S. 
Bardal í Winnipeg, og víðar um byggðir Vestr-íslendinga. 
Eintakið kostar hér 25 cent. Rœðurnar eru hver annarri ágæt- 
ari. Og ætti ekki að þurfa að hvetja kirkjulega hugsanda 
fólk í söfnuðum vorum til að kaupa ritið og lesa það vandlega. 

Séra Valdemar Briem að Stóra-Núpi, sem ritstjóri 
, Sam. ‘ • ásamt ferðafólkinu hinu, heimsótti sér til stór-mikill- 
ar ánœgju, heldr áfram að yrkja sín fögru og þýðu trúarljóð. 
Svipr náttúrunnar umhverfis þann bœ, sem nú er prýðilega 
hýstr, eins og þar sem allra bezt er á íslandi, er nákvæmlega 
eins og sviprinn á öllum þeim skáldskap, sem liggr eftir séra 
Valdemar. Enginn snyrtilegri né friðmildari blettr er víst til 
á íslandi en í brekkunni, þar sem bœrinn að Stóra-Núpi stendr. 
Og þegar upp á núpinn fyrir ofan bœinn er komið, þá víkkar 
sjóndeildarhringrinn stórum. Og í þeim sjóndeildarhring 
birtist sumt af því, sem stórkostlegast og hátignarlegast er í 
íslenzku náttúrunni. Undirlendið mikla í Árnessýslu og Rang- 
árjjingi allt út til sjávar blasir þá við. Hin mikla þjórsá renn- 
andi eftir dalnum austr af núpnum,og Hekla, eldfjallið fræga, 
sem allr heimr kann að nefna, rísandi upp í sinni eyðilegu, en 
konunglegu dýrð, lengst burtu í sömu átt. Séra Valdemar 
bregðr sér stundum upp á núpinn. Og þá verðr sjóndeildar- 
hringr hans sem skálds víðtœkari og stórskornari. Hann ætl- 
ar ekki að gleyma ,,Sameiningunni“ framvegis. það verðr, 
ef guð lofar, áframhald af ljóðum eftir hann hér í blaðinu. 

Séra Mattías Jokkumsson er ekki heldr enn af baki dott- 
inn. Ritstjóri ,,Sam. “ hafði líka þá ánœgju að sœkja hann 
heim á Akreyri. Hann hafði þá fyrir skömmu ásarnt mörg- 
um norðlenzku prestunum setið á frjálsum kirkjulegum fundi 
þar í kaupstaðnum. Og var nýbúinn að yrkja ljóðabálk einn 
mikinn til að setja í rit það, er prestarnir ætla að gefa út til 
minningar um ]?ann fund og félagsskap þann þeirra á milli, er 
stendr í sambandi við þetta fundarhald. þeir eru að leitast 
við að endrreisa hið gamla Hólastifti í andlegum skilningi, 



144 




ög út af þeim íélagsskap og þeirri lífsglœðingar-tilraun yrkir 
séra Mattías í þessum nýju ljóðum sínum. þaS sést alls eng- 
in aftrför hjá honum hvorki í þessu né neinu öSru, sem hann 
hefir orkt nú í síSustu tíSinni. Andinn lifir æ hinn sami. 
Honum finnst þó, aS ellin sé farin aS fœrast yfir sig. Og 
hann er a 5 líkindum í þann veginn aS hætta viS prestsskap 
meS sérstökum og marg-verSskulduSum eftirlaunum úr lands- 
sjóSi, sem alþing í sumar veitti honum. 


Hr. G. S. Haller að Cuba-pósthúsi í Nebraska hefir í sumar sent fé- 
hirði kirkjufélagsins, hr. Jóni Blöndal, $10,00 (tíu dollara) að gjöf í 
skólasjóð. ,,Sam.“ beðin að kvitta fyrir meó hjartanlegum þökkum. 


— Hjá ritstjóra „Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
frá brezka biblíufélaginu). Biblían kostar $1.45,nýja testamentið 60 cts. 

Hr. Sigrbjörn Sigrjúns»on, 609 Ross Ave., er innköllunarmaðr „Sam- 
einingarinnar“ í Winnipeg. 


Hr. Magmís Pálsson, 309já Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


Hr. fón A. Blöndal, 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam.“ 


„EIMR.EIÐIN". -eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á is- 
lenzku. Ritgjðröir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Eæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 

,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrceðslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

„ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
Í Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg, er útsölumaðr. 

„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril Jeirra séra Jóns Ilelgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halidórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. _ 

,,SAMEININGIN“ kemur út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð í Vesturheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canáda.—-Útgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólfr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 


